માતા-પિતા માટે . 

બાળકો ભગવાનનો વારસો છે: અને ગભાંશયનું ફળ તેનો પુરસ્કાર છે. ગીતશાસ્ત્ર 127:3 

જે તેની લાકડીને બચાવે છે તે તેના પુત્રને ધિક્કારે છે; પરંતુ જે તેના પર પ્રેમ રાખે છે તે તેને શિસ્ત 
આપે છે. નીતિવચનો 13:24 

પ્રભુના ભયમાં દૃઢ આત્મવિશ્વાસ છે: અને તેના સંતાનોને આશ્રય સ્થાન મળશે. નીતિવચનો 14:26 
આશા હોય ત્યાં સુધી તમારા પુત્રને શિક્ષા કરો, અને તમારા આત્માને તેના રડવા માટે છોડશો નહીં. 
નીતિવચનો 19:18 _ 

બાળકના હૃધ્યમાં મૂખંતા બંધાયેલી હોય છે; પરંતુ સુધારાની લાકડી તેને તેનાથી દૂર લઈ જશે. 
નીતિવચનો 22:15 

બાળક પાસેથી સુધારો કરવાનું ટાળો; કેમ કે જો તમે તેને લાકડીથી મારશી, તો તે મૃત્યુ પામશે 
નહીં. તું તેને લાકડીથી મારશે, અને તેના આત્માને નરકમાંથી બચાવશે. નીતિવચનો 23:13-14 
લાકડી અને ઠપકો શાણપણ આપે છે: પરંતુ જે બાળક પોતાને માટે છોડો દે છે તે તેની માતાને 
શરમાવે છે. નીતિવચનો 29:15 

તારા પુત્રને સુધાર, અને તે તને આરામ આપશે; હા, તે તમારા આત્માને આનંદ આપશે. 
નીતિવચનો 29:17 

અને તમારા બધાં સંતાનોને યહોવા પાસેથી શીખવવામાં આવશે; અને તમારા બાળકોની શાંતિ 
મહાન હશે. યશાયાહ 54:13 


જે તેના પુત્રને પ્રેમ કરે છે તે તેને વારંવાર લાકડીનો અનુભવ ઠરાવે છે, જેથી તેને અંતે તેનો આનંદ 
મળે. જે તેના પુત્રને શિક્ષા કરે છે તે તેનામાં આનંદ કરશે, અને તેના પરિચિતોમાં તેના માટે આનંદ 
કરશે. જે તેના પુત્રને શીખવે છે તે દુશ્મનને દુઃખી કરે છે: અને તેના મિત્રો સમક્ષ તે તેના માટે આનંદ 
કરશે. જો કે તેના પિતા મૃત્યુ પામ્યા છે, તોપણ તે જાણે છે કે તે મૃત્યુ પામ્યો ન હતો: કેમ કે તેણે 
તેની પાછળ પોતાના જેવો જ એક છોડી દીધો છે. જ્યારે તે જીવતો હતો, તેણે તેનામાં જોયું અને 
આનંદ કર્યો: અને જ્યારે તે િ- પામ્યો, ત્યારે તે ઉદાસી ન હતો. તેણે તેની પાછળ તેના દુશ્મનો 
સામે બદલો લેનાર અને તેના મિત્રો પ્રત્યેની ધયાનો બદલો લેનાર છોડી દીધો. જે પોતાના પુત્રને વધુ 
પડતો બનાવે છે તે તેના ધા બાંધી દેશે; અને તેના આંતરડા દરેક બૂમો પર વ્યાકુળ થશે. ભાંગી ન 
પડેલો ધોડો મક્કમ બની જાય છે: અને જે બાળક પોતાને માટે છોડી દે છે તે ઇરાદાપૂવક હશે. 
તમારા બાળકને બગાડો, અને તે તમને ભયભીત કરશે: તેની સાથે રમો, અને તે તમને ભારેપણું 
લાવશે. તેની સાથે હસશો નહોં, નહીં તો તેની સાથે તને દુ:ખ થશે, અને અંતે તમે તમારા દાંત 
પીસશીો. તેની યુવાનીમાં તેને કોઈ સ્વતંત્રતા આપશો નહોં, અને તેની મૃખતાઓ પર આંખ મારશો 
નહીં. જ્યારે તે નાનો હોય ત્યારે તેની ગરદન નીચે નમાવ, અને જ્યારે તે બાળક હોય ત્યારે તેને 
બાજુઓ પર માર, નહોં કે તે હઠીલા બની જાય, અને તારી આજ્ઞાભંગ કરે, અને તેથી તમારા 
ટધ્યમાં દુઃખ લાવે. તમારા પુત્રને શિક્ષા કરો, અને તેને મજૂરી કરવા માટે પકડી રાખો, નહીં કે તેની 
અશ્વીલ વતણૂક તમને અપરાધ કરે. સિરાચ 30:1-13 


બાળકો માટે 

તમારા પિંતા અને તમારી માતાનું સન્‍માન કરો: જેથી તમારા દેવ યહોવા તમને જે દેશ આપે છે ત્યાં 
તમારા ધ્વિસો લાંબા થાય. નિગંમન 20:12 

મારા પુત્ર, યહોવાની શિક્ષાને તુચ્છ ન ગણ. તેની સુધારણાથી કંટાળશો નહિ: જેમને યહોવા પ્રેમ ડરે 
છે તે સુધારે છે! એક પિતા તરીકે પણ પુત્ર જેમનામાં તે આનંદ કરે છે. નીતિવચનો 3:11-12 
પ કહેવતો. બુધ્ટિમાન પુત્ર પિંતાને ખુશ ડરે છે, પરંતુ મૂખ પુત્ર તેની માતા માટે ભારે છે. 
નીતિવચનો 10:1 

તારો જન્મ કરનાર તારા પિંતાનું સાંભળ, અને તારી માતા જ્યારે વૃછઠ થાય ત્યારે તેને તુચ્છ ન ગણ. 
નીતિવચનો 23:22 

બાળકો, પ્રભુમાં તમારા માતા-પિતાની આજ્ઞા પાળ: કેમ કે આ યોગ્ય છે. તમારા પિતા અને 
માતાનું સન્માન કરો; (જે વચન સાથેની પ્રથમ આજ્ઞા છે;) કે તે તમારું ભલું થાય અને તમે પૃથ્વી પર 
લાંબુ જીવો. એકેસિયન્સ 6:1-3 

તમારા પિતાને તમારા પૂરા હૃધ્યથી માન આપો, અને તમારી માતાના દુ:ખને ભૂલશો નહોં. યાદ 
રાખો કે તમે તેમનામાંથી જન્મ્યા છો; અને તેઓએ તમારા માટે જે કર્યું છે તે તમે તેમને કેવી રીતે 
બદલો આપી શકો? સિરાચ 7:27-28 


હે બાળકો, તમારા પિંતાને મારી વાત સાંભળો અને પછી ડરો, જેથી તમે સુરક્ષિત રહે. કેમ કે પ્રભુએ 
બાળકો પર પિતાને સન્‍માન આપ્યું છે, અને પુત્રો પર માતાની સત્તાને સમર્થન આપ્યું છે. જે તેના પિંતાનું 
સન્‍માન ડરે છે તે તેના પાપો માટે પ્રાયશ્ચિત કરે છે: અને જે તેની માતાનું સન્માન ડરે છે તે ખજાનો 
એકઠા કરનાર સમાન છે. જે પોતાના પિંતાનું સન્માન કરે છે તેને પોતાના બાળકોનો આનંદ થશે; અને 
જ્યારે તે તેની પ્રાર્થના કરશે, ત્યારે તેને સાંભળવામાં આવશે. જે તેના પિતાનું સન્‍માન કરે છે તે લાંબુ 
આયુષ્ય પામશે; અને જે ભગવાનને આજ્ઞાંકિત છે તે તેની માતાને આરામ આપશે. જે ભગવાનનો ડર 
રાખે છે તે તેના પિતાનું સન્માન કરશે, અને તેના માલિકોની જેમ તેના માતાપિંતાની સેવા કરશે. તમારા 
પિતા અને માતા બંનેને શબ્દ અને કાર્યમાં માન આપો, જેથી તેમના તરફથી તમારા પર આશીર્વાદ 
આવે. પિતાના આશીવાદથી બાળકોના ઘરની સ્થાપના થાય છે; પરંતુ માતાનો શ્રાપ પાયાને જડમૂળથી 
ઉખેડી નાખે છે. તમારા પિતાના અપમાનમાં ગૌરવ ન કરો; કેમ કે તારા પિતાનું અપમાન તને ગૌરવ 
નથી. કેમ કે માણસનો મહિમા તેના પિતાના સન્‍માનમાંથી છે; અને અપમાન માં એક માતા બાળકો 
માટે ઠપકો છે. મારા પુત્ર, તારા પિંતાને તેની ઉમરમાં મદદ કર અને જ્યાં સુધી તે જીવે ત્યાં સુધી તેને 
દુઃખી ન કર. અને જો તેની સમજણ નિષ્ઠળ જાય, તો તેની સાથે ધીરજ રાખો; અને જ્યારે તમે તમારી 
સંપૂર્ણ શક્તિમાં હોવ ત્યારે તેને ધિક્કારશો નહીં. કારણ કે તમારા પિતાની રાહતને ભૂલવામાં આવશે 
નહોં: અને પાપોને બધલે તે તમને મજબૂત કરવા માટે ઉમેરવામાં આવશે. તમારા દુ:ખના દિવસે તે યાદ 
કરવામાં આવશે; તમારા પાપો પણ ગરમ હવામાનમાં બરફની જેમ ઓગળી જશે. જે તેના પિંતાનો 
સ કરે છે તે નિંદા કરનાર જેવો છે; અને જે તેની માતાને ગુસ્સે કરે છે તે શાપિત છે: ભગવાનનો. 
સરાચ 3:1-16 


જો આપણે આપણા બાળકોને શિસ્ત આપીશું, તો તેઓ અત્યારે રડશે પણ ભવિષ્યમાં તેઓ 
આનંદ કરશે. જો આપણે આપણા બાળકોને શિસ્ત નહોં આપીએ તો તેઓ અત્યારે આનંદ કરશે 
પણ ભવિષ્યમાં તેઓ રડશે. 


બાળકો આપણા દેશનું ભવિષ્ય છે. પરંતુ જો તેઓ શિસ્ત વિના વૃછ્ઠ થશે, તો આપણા દેશનું 
ભવિષ્ય શું હશે? 


પ્ત વયના લોકોની બધી ખરાબ ટેવો એવી હોય છે જે બાળક હતો ત્યારે તેને સુધારી કે 
શસ્તબઇ કરવામાં આવી ન હતી. આપણે એવા બાળકોને ઉછેરવાના છે જેઓ ભગવાનનો ડર 
રાખે છે, પ્રેમ કરે છે અને તેનું પાલન કરે છે. 


મેં જીવંત માટીનો એક ટુકડો લીધો 

અને ધીમેધીમે તેને દિવસે દિવસે બનાવ્યો, 
જ્યારે વષો વીતી ગયા ત્યારે હું ડકરીથી આવ્યો 

તે એક એવો માણસ હતો જેની પર મેં જોયું 

તે હજી પણ પ્રારંભિક પ્રભાવશાળી પહેરતી હતો 
અને હું તેને ક્યારેય બદલી શકતો નથી. 


